SE LIN EIER: F 
Panalangin WA SA: Micuta, ano See Maghapon 


LITURGY OF THE HOURS 


PANALANGIN SA UMAGA 


Ika-5 ng Pebrero, 2022 
{ Santa Agata (Agueda), dalaga at martir } 


- a 


LITURGY OF THE Hours 


REVIARY 
PT een I 


Paanyaya sa Panalangin 
Tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi 
Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. 
— At pupurihin ka ng aking bibig. 
Salmo 95 


Ang Panawagan upang papurihan ang Diyos 
Makinig tayo sa tinig ng Diyos, at pumasok sa kanyang pangakong 


inilaan. 


— Makinig tayo sa tinig ng Diyos, at pumasok sa kanyang 


pangakong inilaan. 


Tayo ay lumapit sa ‘ting Panginoon, Siya aawitan, 
Ating paputihan ang batong kublihan nati't kalakasan. 
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, 
Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak. 


— Makinig tayo sa tinig ng Diyos, at pumasok sa kanyang 


pangakong inilaan. 


Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, 

Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala. 
Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, 

Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. 
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. 


— Makinig tayo sa tinig ng Diyos, at pumasok sa kanyang 


pangakong inilaan. 


Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay-galang, 
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati'y lumalang. 
Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, 
Mga tupa tayong inaalagaan. 
— Makinig tayo sa tinig ng Diyos, at pumasok sa kanyang 
pangakong inilaan. 
Ang kanyang salita ay ating pakinggan: 
“Iyang inyong puso'y huwag patigasin, 
Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang 


Ika-5 ng Pebrero, 2022 2 


Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. 
Ako ay tinukso't doon ay sinubok ng inyong magulang, 
Bagamat nakita ang aking ginawang sila ng nakinabang. 


— Makinig tayo sa tinig ng Diyos, at pumasok sa kanyang 


pangakong inilaan. 


Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, 
Ang aking sinabi,” Sila ay suwail, walang pakundangan 
At ang mga utos ko ay sinusuway!” 

Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, 

Sa lupang pangakong aking inilaan.” 


-- Makinig tayo sa tinig ng Diyos, at pumasok sa kanyang 


pangakong inilaan. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


— Makinig tayo sa tinig ng Diyos, at pumasok sa kanyang 


pangakong inilaan. 
Panalangin sa Umaga 


AWIT 


Si Kristo ang Liwanag, at wala nang iba pa, 
'Sinilang sa 'ting mundo, at naging kapatid s'ya. 
Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. 
Purihin ang ating D'yos, at luwalhatiin s'ya! 


S'ya ang Kapayapaan, at wala nang iba pa, 

Ang may galit sa kapwa'y di maaring lingkod n'ya. 
Sino pa'ng mag-uugnay upang mapasa Ama. 
Purihin ang ating Diyos, at luwalhatiin s'ya! 


Siya ang ating Buhay, at wala nang iba pa, 
'Pinagbili nang mura, inaba't pinatay s'ya. 
Siya'ng tumubos sa 'tin, nasa kanan ng Ama. 
Purihin ang ating D'yos, at luwalhatiin s'ya! 


Ny 


www.ebreviary.com 


Umupo o tumayo 


MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona 1 


Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong Kataas-taasan at awa 
mo’y ihahayag sa pagbubukang-liwayvvay. 
Salmo 92 
(Pagpupuri sa Diyos na Manlilikha) 


Ang magpasalamat sa PANGINOONG Diyos ay mabuting bagay, 
Umawit na lagi, purihin ang ngalang Kataas-taasan. 

Pag-ibig n'yang wagas ay dapat ihayag, kung bukang-liwayway, 
Pagsapit ng gabi ang katapatan n'ya'y ihayag din naman. 

Ito'y ipahayag sa saliw ng alpa't tugtuging salteryo, 

Sa magandang himig ng tugtuging lira'y ipahayag ito. 


Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga, 
Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. 
O pagkadakila! Kay dakila, PANGINOON, ng iyong ginawa, 


Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. 


Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, 

Hindi malilirip ni mauunawa ng sinumang mangmang 

Ang mga masama, kahit na dumami, sila ma'y umunlad, 

Yaong sasapitin nila't hahantungan ay pagkapahamak, 

Sapagkat ikaw lang, PANGINOON, ang dakila't walang makatulad. 
Nababatid naming lilipuling lahat ang iyong kaaway, 


At lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. 


Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat, 
Ako'y pinagpala't pawang kagalakan yaong dinaranas. 
Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway, 
Pati pananaghoy ng mga masama'y aking napakinggan. 
Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay, 
Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. 


Parang punongkahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos, 
Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. 

Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, 
Luntia't matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. 


Ika-5 ng Pebrero, 2022 4 


Ito'y patotoo na ang PANGINOO’Y tunay na matuwid, 
Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 
Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong Kataas-taasan at awa 
mo'y ihahayag sa pagbubukang-liwaywvay. 
Antipona 2 
Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingahan ko kayo ng 
bagong espiritu. 

Awit: Ezekiel 36:24-28 

(Papanibaguhin ng Panginoon ang kanyang bayan) 

Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa 
Upang ibalik sa inyong bayan. 
Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay 
Upang kayo'y luminis. 
Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo 
Dahil sa inyong mga diyus-diyusan. 
Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. 


Ang masuwayin ninyong puso 

Ay gagawin kong masunurin. 

Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu 

Upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin 
At masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. 
Ititira ko kayo sa lupaing 

Ibinigay ko sa inyong mga ninuno. 

Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antiphon 


Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingahan ko kayo ng 
bagong espiritu. 


3 www.ebreviary.com 


Antipona 3 


Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. 
Salmo 8 
(Ang Diyos ay maringal at ang tao'y marangal) 
Ikaw, O PANGINOON, Diyos namin, 


Laganap sa lupa ang iyong luningning, 


At hanggang sa langit laging pupurihin. 


Aawitang lagi niyong mga Bata, 

Na wala pang malay at sariling diwa. 

Matibay na muog ikaw ay naghanda 

Laban sa kaaway, kalabang masama. 

Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, 
Pati mga tala, bituin at buwan; 

Ano nga ang tao upang yong alalahanin? 

Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? 


Nilikha mo siya, na halos kapantay 

Ng iyong luningning at kadakilaan! 

Pinamahala mo sa buong daigdig, 

Sa lahat ng bagay malaki't maliit, 

Mga baka't tupa, hayop na mabangis 

At lahat ng ibong nasa himpapawid, 

At maging sa isda, sa lalim ng tubig. 

Sa buong daigdig, ikaw PANGINOON namin, 
Ang banal mong ngalan ay dadakilain! 

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. 


Ika-5 ng Pebrero, 2022 


Umupo 
PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 
2 Pedro 3:13-15a 
Ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit 
at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, 
mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong 
mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin 
ninyong kaya nagtitimpi ang PANGINOON ay upang bigyan kayo 
ng pagkakataong maligtas. 
TUGUNAN 

Aking kagalakan, O Diyos, ang ika'y purihi't awitan. 

- Aking kagalakan, O Diyos, ang ika'y purihi't awitan. 
Ang umawit habang ang kagandahang-loob mo'y pinagninilayan, 

-- ang ika'y purihi't awitan. 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 

- Aking kagalakan, O Diyos, ang ika'y purihi't awitan. 
Tumayo 

PAPURING AWIT NI ZACARIAS 
Antipona 
Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. 
Lukas 1:68-79 

Gumawa tanda ng krus 
Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! 
Sapagka't nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. 


At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas, 
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. 

Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta 
noong una, 

Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, 

At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. 


‘a www.ebreviary.com 


Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang, 
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan. 


Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, 
Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, 

Upang walang takot na makasamba sa kanya, 

At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo'y 
nabubuhay. 


Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan, 
Sapagka't mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga 
daraanan, 

At ituro sa kanyang bayanang landas ng kaligtasan, 

Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. 

Sapagka't lubhang mahabagin ang ating Diyos, 
Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 

Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng 
kamatayan, 

At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. 

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. 
PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Sambahin natin ang Diyos na nagkaloob ng pag-asa at buhay sa 
sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang Anak. Hilingin natin: 


-- Panginoon, kami'y iyong pakinggan. 


Panginoon, Ama ng lahat, ikaw ang may kaloob ng araw na ito, 
tulutan kaming makapamuhay kapiling ni Kristo at makapagbigay- 
papuri sa kadakilaan mo. 


-- Panginoon, kami'y iyong pakinggan. 


Ginawaran mo kami ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, 
manatili nawa itong nakaugat sa puso nami' isip. 


— Panginoon, kami'y iyong pakinggan. 


Ika-5 ng Pebrero, 2022 8 


Panginoon, ang paningin nawa nami’y ituon sa iyo, 
upang madali kaming makatugon sa tawag mo. 


— Panginoon, kami’y iyong pakinggan. 


Ipagtanggol kami mula sa bitag ng masama. 
huwag itulot na sa kasalanan kami’y madapa. 


— Panginoon, kami’y iyong pakinggan. 
Ama Namin 


Ama namin, sumasalangit Ka 

Sambahin ang ngalan Mo 

Mapasaamin ang kaharian Mo 

Sundin ang loob Mo 

Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 
Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 
At ang kadakilaan, magpakailanman. 


Pangwakas na Panalangin 


Ama naming makapangyarihan, 

ang dalaga at martir na si Santa Agata 

ay manikluhod nawa sa iyo 

para kami’y iyong patawarin 

dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman 

bilang matatag na martir 

at matapat hanggang kamatayan 

sa aming Panginoong Hesukristo 

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 


- Amen. 
Paghayo 


Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 
kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


9 www.ebreviary.com 


— Amen. 


Ika-5 ng Pebrero, 2022 


10 


PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


Il www.ebrevlary.com 





mobile prayers 


ua) 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
a 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


